
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| 



dbyGoogle 



dbyGoogle 



/l+ICj 



C^ Diqjtized ©/ / 5J 



dbyGoogle 



CYFARWYDDIADAU 
Annogaethau i Gredinwyr^ 

* RODDI 

CWBL DDIWYDRWYDD 

^I WHEUTHUR EV 

GALẂEDIGAETH A'U HBTHOLEDIGAETH, YN SîCifc 

A CASGLWYD, YN BENAF, 

i' AHan b Waith y Parch. Jonataan Edŵ*rd9> o Loegr NcwvdJ^ 

sef, n . r 

« DRAETHAWD AU SEECHIADAUÉ&EFYDDOL:'» 



EẀORIAD: Y m.'OWENggí I'SALM CXXXi 




OBERTS. 



* ^BALA- 



ARGRAFFEDIG GAN R. SAUNDERSON. 

',\ 1809. 

(Prís üfWir Ceiniog.) 



dbyGoogle 



#t f^ t^*/#w ef ?#C Ow*t» Gc*«*«*~ 




dbyGoogle 



AT YB 

BGIWYS A*R GWRANDAWYR* 

AMB»OI 

TMGYIMULL YN YR HEX GABEL,* 

LLÁNBRYNMAIR. 



Ânwyl Frodyr « Chÿpimydogior^ 

Yä wyf yn hyderu y gallaf ddywedyd; ge* 
bron Duw, nad oes un peth mor agos at fy nghalon yn 
fynycb, ag iechydwriaeth eich heneiçliau. Yr wyf ya 
ystýried fod y bertfaynas sydd rhyngof á chwi, yn agosach 
«a*r berthyaas sydd rhwng peb gweinidog a phobl eloíal, 
Yh eich plith chwi yn gyntaf cefais le ác enw yn nhŷ 
Duw, acy dechreuais gael fy magu â didwyll laeth y gair . 
— -gyda chwi yr wyf yn dymunaw ac yn bwrìadu treulio 

fy holl ddyddiau ac y'nghymdeithas rhai o honoch, yr 

wyf yn gobeithiaw treulio tragywyddoltiab o ddedwydd- 
wch. Mat ~ caredigrwydd mawr yr ydých yn wastadol 
wed* ei ddangos tuag ataf, a'ch parodrwydd parâus i 
wepii er fy nghysur,.yn chwanegu fy rbwymau r'ch carut 
a'chgwasanaethu. Eich Uès cbwi, yn benaf, oedd yn.fc 

Digitized by LiOOQ LC 



ngolwg wrth ysgrifenu yr ystyriaetbau caulynol. Yr wyf 
yn hyderu fod rhai o honoch yn cael mesur o foçldlon* 
rwydd, ar seiliau da, am eich hawl yn Nuw;*— ond mae> 
lle i chwi gaeî yehwaneg etto, trwy rodio yn agosacb afe 
yr Arglwydd........,.Màc *hai p honoch, yn, ainmhëuus ara 

eich cyflwr;— ond'njd oes achos i chwi aros mewn am- 
mheuaeth. Mae llwybr yn cael ei nodi o'ch blaen, i chwi 

gael boddlonrwydd a gorfoledd.. .Ond y raae Uawer o 

honoch na bu gwasgfa erioed ar eich meddwl am bethati 
tragywyddol: — Yr ydycb yn ddifater amicchydwriaetb 
eich heneidiau gwertbfawrS— -O, coftwch, mae angeu yn 
agosâu; ac fr aanuwioi digojÇ&int pi^w y» ûcr a ganjynt 
Ond mae' breichiau Grist ytt» Qgored--tflowçh iddynt am 

eich bywyd, cyn i noa angeu eteh gord<Uwe&t„ ♦ v Ar ff 

Arglwydd fendithio y Hyfcan hyçhaa ywA, er Aeti Uesâa,d 
tragy wyddol, yw dyniunjad a gweddi 

Eich Cyfaill Caredig, a'ch 

Gwasanacthŵr yn yr Efengyl, 

LLANBETîîJIIAttt,, JOHN ROBERTS. 

Medi J8, 1809 v 



dbyGoogle 



^yÿaì~wyädiaâaîi, &c. 



ÜMTäe yn ddilys ofldiwrth yr.ysgrythyrau 
k &ancHidd, y dichon credinwyr gael llawn sicrwydd 
gobaith yn .y byd yrua o ddedwyddwch yn y byd 
aydd yn dyfod. Mae yn amlwg eì fod yn beth 
cyffredinol i'r saint, y naae hanes am danynt yny 
Bibl, gael cyflawn foddlonrwydd am eu cyflyrau. 
Hysbysodd Duw, gyda 'r eghirdeb mwyaf, LNoah, 
Abraham, Isaac, Iacob, Moses, Daniel, ac ereill, 
eu bod yn eiddo neüjchiol 4<Jdo ei bun. Mae Iob 
yn.aml, yn y modd mwyaf eglur a phendaut, ya 
dywedyd am sicrwydd ei hawl yn Nuw, a'i obaith. 
iiysgog amy nefoedd: " Canys %myfi a.wn fpd 
fy mhrynwr yn fyw, ac ysaif yn y. diwedd ary 
tldaear." Iob 10. 0,5. Mae Dafydd* ^gos trwy holl 
lyfr y Psalmau, yn dywedyd yn y modd mwyaf di- 
ammbeuol,.fod yr Arglwydd yn Dduw idd©, ac ýrt 
gorfoleddu ydddo, fel ei ran, ei etifeddiaeth, ei 
darian, ei iechydwriaeth, a'i wobr mawr iawn. ' ' 
Mŵe.yr Arglwydd Iesu, yn ei ymddyddan olaî 
â'i ddysgyblion,yn tystiolaeihu ei neillduol a'i dra% 
gywyddoì gariad tuag atynt; acyn addaw iddynt, 
yn y modd mwyaf eglur a chadarn, y caent fod yrî 
g.yfranogion o'i ogoniant. Ioan xiv, xv, xvi. Mae 
^n amlygu, mai ei ddyben yn dywedyd y pethaij 

JJ ' 

Digitized by LiOOQ LÇ 



6 

liyn wrthynt, oedd, fel y byddai eu llawenydd yn 
gyflawn: " Hyn a ddywedais wrthycb, fel yr 
arhosai fy Hawenydd ynoch, ac y byddai eich Ha- 
wenydd yn gyflawn." Ioan 15. 11. " \ pethau 
byn a ddywedaîs wrthycb, fel y oaffech dangnefedd 
ynof. Yn y byd gorthryroder a gewcb, eithr cy- 
merwch gysur, myfi a orchfygais y byd." pen. 16. 
33. Nid oedd ofn ar j r Iesu i ddyyredyd yn rhy 
eglur am y pethau hyn* Nid oedd yn chwennycl* 
cadw ei ddysgybüon mewn ammheuaetb am eu 
cyflyrau. Ap mae yn diweddu y cymdeithasiad 
ardderchawg hwn, mewn gweddi yn eu gwydd, ya 
yr hon mae yn dywedyd wrth ei Dad sanctaidd, yn 
eglùr am ei ddysgyblion, eu bod wedi ei adnabod, 
wedi credu ynddo, wedi cadw ei air; nad oeddynj; 
o'r byd; a'i fod yn ewyllysiaw iddýnt gael bo<J 
gydag ef mewn gogonîant. Ei ddyben yn llefaru 
y pethau byn pedd, fel y caffent ei lawenydd ef 
yngyflawnynddynteu hunain. pen. 17.13. Oddi- 
ŵrth hyn inae yn dra amlwg fod Ie*u Grist yn 
ewyllysiaw i'w saint gael cyflawn sicrwydd p'u 
hawl i ogoniant tragywyddol. 

Mae yr apostol Paul, drwy ei hpll epistohiu, yn 
'sicrâu ei berthynas â lesu Grist, a'i hawl ynddo fel 
ei waredwr, a'i ddysgwyliad diysgog an ogopiant 
gydag ef yn y nefoedd. Byddai agos yn ddi- 
ddiwedd enwi y manau lle mae yn gwneuthur hyny» 
fi Tim# I, 12. " Canys mi wn i bwy y credais, ac 



dbyGoogle 



y mae yn ddiammeu genyf ei fod ef yn abl i gadw 
yr hyn y roddais ato erbyn y dydd hwnw."---- 
STim. 4.7'. " Mi a yoidrechais ymdrech dêg, 
mi a orphenais fy ngyrfa, tíii a gedwais y ffydd. 
O hyn allan rhoddwjd coron cyfiawnder i\v chadw 
i ini, yr hon a rydd yr Arglwydd, y Barnwr cyf- 
iawn, i mi y n y dydd hwnw." — 2 Cor. 5. 1 • " Canya 
ni a wyddoin os eiti daearol dŷ o'r babell hon « 
ädattodir, fod i ui adeilad gan.Dduw, sef tý nid o 
Waith llaw, tragywÿddol yn y nefoedd," 

Mae yn amlwg hefyd, öddiwrth natur a threfn 
sanctaidd y cyfammod gras, bod Duw wedi gofalu 
i roddi raodd i'w blant gael boddloorwydd ara eu 
cyflyrau/ neu lawn sierwydd gobaith: " Yn yr hyn, 
Duw yn ewyllysiaw yn helaethach ddangos i eti- 
fìeddion yr addewid ddionwadalwch ei gynghor, a 
gýfryngodd trwy Iw: fel trwy ddau belh dianwadaì, 
yn y rhai yr oedd yn anmhossibl i Dduw fod yn gel- 
wyddog, y gallem ni gael cysur cryf, y rhai a fToi- 
som i gymeryd gafael yn y gobaith a osodwyd o'ti 
b]aen. ,, Heb, 6. 17/1& Gwelwn fod Duw, ỳn oi y 
éyfammod, yn ewyllysiaw i'w eiddo gael cysur cryf, 
yn eu hadnabyddiaeth o r u hawl yn mhethau Duw. 
Mae ÿ cyfammod wedi ei luniaethu yn holíol ac yn 
sicr, yn mhob peth, i'r dyben hwn : ond nis gallant 
gaei y cysur cryf yma, heb adnabyddiaeth o'u hawl 
ynddynt. Oblegid uis dichon addewidion a llw 
Duw, er mor sicr a dianwadal y byddont, rodctí 



dbyGoogle 



8 

cysor cryf i ireb yn mhellach nag y gallont wybcrd' 
föd ganddynt hawl ynddynt. 

Mae yn amlwg hefyd fod sicrwydd yn gyr- 
haeddàdwy, o herwydd fod y saint yn gyffredînel 
yn cael en hannog a'u cyfarwyddo i roddi pob di- 
wydrwydd i wneuthur eu galwedigaeth a'a hethoí- 
edigaeth yn sícr. 3 Petr 1. 4 — 8. A golygir ef feL 
peth hollol feitrs yo y Corinthiaid, eu bod heb wy-- 
bod pa un a oedd lesu Grist ynddynt ai peidre. 
2. Cor. 13. 5. Mae yr ysgrifenwyr sanctaidd yf* 
rhoddi ar lawr, yn y modd mwyaf eglur, y ffordii' 
mae y saint yn gyfiìedinol i gael gafael ar y tlẁs 
gwerthfawr ymu, sef llawn sierwydd gobaith: " A 
nyni adderbyniasom, nid ysbryd y byd, ond yrys- 
feryd sydd o l)dt:w; fel y gwypom y pethan a rad- 
roddwyd i rn gati Dduw." 1 Cor. s; 12* — " Ac 
wrth hyn y gwyddom yr adwaenoin ef, o« cadwn 
ni ei orchymynion ef." 1 Ioan 2. 3.—" Eithr yr 
hwn a gadwo ei air ef, yn wir yn hwn y mae cariad 
Duw yn berffaith. Wrth hyn y gwyddom ein bod 
ynddo ef." 1 loan 2. 5. — íc Ny.ni a wyddom ddar- 
fod ein symud ni o farwolaeth i fywyd, oblegid e'm 
bod yn caru ý brodyr. Yr hwn nid yw yn caru,ei 
frawd, y mac yn aros yn marwolaeth, Ac wrth 
hyn y gwyddom ein bod o'r gwirionedd, ac y sicr- 
bâwn ein calonau ger ei fron ef." 1 Ioan 3. 14, Î&- 
— u A'r hwn sydd yn cadw ei orchymynioa ef, 
sydd yn trigo ynddo ef^ ac yrttau.ynddo yiitaa.. 



dbyGoogle 



9 

Ac wrth hyn y gwyddom ei fod ef y n aros ynom, 
sef a'r Ysbryd a roddes efe i ni." 1 Ioan 3* £4. — 
" Wrth hyu y gwyddom ein bod yn trigo ynddo 
cf, ac yntau ynom ntnnau, am ddarfod iddo roddi 
i ni oT Ysbryd»" l Ioau 4. 13. — '' Ni a wyddora 
ein bod o Dduw, ac y mae yr holl fyd yn gorwedd 
mevyn drygioní." 1 Ioan 5. 1&. 

Mae yn gwbl ddiaramheuol eddiwrth yr ystyr- 
îaethau byn, fod y fath sicrwydd yn gyrhaeddadwy 
yn. y byd yraa. Ond etto nid all yr enaid gael 
gafael arno mewn cyflwr difýwyd, diymdrech, neu 
pan y mae mewn un peth yn esgeulusaw ei ddyled- 
swydd. Mae rhy w Iwybr neillduoí, yn yr hwn, yn 

* woig, y mae cael gafael yn y try$or gwerthfawr 
yma, sef llwybr dyledswydd; ac nid yw i ei gael 
mewn un ílwybr arall. Pan mae, hyd y n nôd gwir 
gredadyn yn colli y llwybr yma, ac yn cwynapo i 
gyflwr o ddirywiad neu farweidd-dra yn ei feddwl* 
mae yn ddiammheuol y cyll ei sicrwydd. Nid yw 
gwir hyder yn cael ei gynnal yn yr eaaid, ond tra 
fyddo y credadyn yn cael ei gynnal mewn agwedd 
sanctaidd, a'i ras tnewn gweithrediad gwresog. Pau 
y mae gweithrediadau gras yn adfeiliaw yn y cred- 
adyn, ac yntau yn syrthiaw i gyflŵr difywyd, di- 

-ymdrech, a diawch at ddyledswyddau crefyddol, 
dìs dichon y cyfry w beidio a cholli ei sicrwydd» 

Yr ydym yn clywed yn fynych y dylai Crist* 
îonogion fyw wrth ffydd, ac nid wrth olwg— a bjif 
B3 



dbyGoogle 



10 

ar Grist, ac nid ar eu profiadau. Mae yr atftratf^ 
iaeth yoiayn neillduol o bwysig, ac yn arddercbawgc 
iawn, pan y byddo yn cael ei iawn ddeail^a'i gym- 
hwyso yn addas: ond yn dra-niweidiol pan y byddo* 
yn cael ei gam-ddeall^a'i gam-gymhwyso. Yr hyn; 
roae yr ysgrythyrau yn ei feddwl wrth fyw neu 
rodio trwy ffydd, ydyw, bod ein ealonan a'n byw- 
ydau dan lywodraeth gwir grediniaeth am bethau< 
tragywyddol, y rhai sydd yn anweledig, ae nid dafe 
lywodraeth y pethau amserol, ag yr ydyui yn en* 
gweled à'n llygaid. Y dyn sydd yn byw wrtfo 
°l*g> y^ y dyn sy.dd â'i galon a'i ymddygiad yw 
cael eu heffeithîaw a'u llywodraethu yn benaf gaa» 
y pethau presennol, ag y mae ei lygaid yn eu< 
gweled : ond y dyn sydd yn by w trwy ffydd,.y w y 
dyn sydd â'i galon a'i ymddygiad yn cael eu he- 
;fleithiaw yn benaf, a'u IJy wodraethu gan bethau* 
«nweledig a thragywyddol^ y rhai ag y mae ya: 
edrych arnynt trwy ffydd. Yr oedtT calon ac yin*- 
«ìdygiad Moses yn cael eu heffeithiaw a'ù ilywodf 
raethu yn benaf,,nid gan drysorau-.yr Aipht, ag ytr 
©edd yn eu gweled â'i lygaid, ond gan ogonianfc 
*Duw, dirmygCrist, athaledigaeth ygobrwy. Heb* 
11. 24 — 28, Felly yr oedd Paul yn cyfrif ei holfc 
gystuddiau yn fyr ac yn ysgafn, tra nad'oedd yn« 
edrych ar y pethau a welir, ond ar y pethau nî< 
>relir. 2 Cor. 4. 17, 18. A hyn a feddylir yn mhob* 
iaan aralLo'r ysgrythyrau, Ue mae ffydd a golwg, 



dbyGoogle 



II 

yn cael' eu rboddi mewn cyferbyniad i'ẁ giîydcH _ 
S Cor. 5, 7. Heh. 11; 3, 8> IS, 17, 29. Rhuf. 
8. 24. Ioan 20. 29» 

Ond mae Ile i ofni, mai yr hyn y mae liawer ytt 
m ddçall wrth fyw trwy ffydd, yŵ credu eu bod 
mewn cyflwr da, neu yn meddiannu gwir ras, heh* 
ddim by wyd na goleuoi ysbrydolyn eu cyöwr: pai* 
y byddont mewn tywyllwch, a than llywodraetb* 
tymrner farwaidd, heb ddim gweithrediadau ys- 
brydol ar eu meddyliau, na dim cynhyrfiadau» 
grasol yn eu calonau : Diau fod yn ddyledswydŵ 
ar y rhai sydd yn y cyflwr galarus-hwn r i ddyfoA 
allan.o'r tywyllwch i'r goleuni, i gredu y'Nghrisfc 
£el pechaduriaid, ae yn ganlynol i gredu eu bod* 
mewn cyflwr grabol- Ond mae yn afresymol ac 
yn anysgrythyrol, tra fyddo y credadyn yn aros ym 
y cyflwr tywyll difraw yma, iddo ddysgwyl bodd* 
tonrwydd am ei gyfl wr. Nid y w yr ysgrythyr&u yas 
sôn am un flyddo weithrediad Duw, nad ydyw yw 
«ynnwy&ynddioleuni a bywyd ysbrydol. Y credw 
pydd yn rhoddi hawl i fywyd tragywyddol, ydyw^. 
" Gweled y Mab, a ehredu ynddo." íoan 6. 40 r 
Mae gwir ffydd yn gweithredu trwy « edrych ar 
ogoniantyrArglwydd megys;mewu drych." 2Cor- 
-3. 18". A thrwy gaelí « goleuni gwybodaeth ga*- 
goniairt Duw yn wyneb Iesu Grisu" 2 Cor. 4. 6i< 
¥ rbai nadydynt yn óredu yw y rbai byny, i gal- 
ẃnau pa rai ni thy wynodd Uewyrch efèngy 1 gogpu^ 



dbyGoogle 



hùí Duw, yn wyiieb Iesa Grist, yr hwn yw dehr 
Dttw. 2 Cor. 4. 4. Y ffydd hòno sydd heb oleuni 
a by wyd ysbrydol ynddi, nid ffydd plant y goleunt 
yw, ond gwag hyder plaut y tywyllweh. 

Am hyny, peth cwbl anadda» yw annog dyn- 
ion i gredu eu bod mewn eyftwr da r nea yn medd* 
iannu gras eadwedigol, tra byddoni yn aros yn y 
tywyllwch, ac mewn dall a thymmer farwaidd, 
gysglyd. Nid oes neb yn gweithredu gwhr ffydd, 
ond yn ol y gradd y byddo yn meddrannu goleuni 
ysbrydol yn et gyflwr. Nid oes neb yn ymddified 
yn Nuw yn mhellach nag y mae yn ei adnabodw 
Gwir a chywir olwg ar, neu grediniaeth am, gyf- 
lawnder Iesu Grist, a digonolrwydd ei aberth, yn 
uoig, a ddwg eneidiau i roddi gwir a cbywir ym- 
ddiried ynddo: ae yn ganlynol i gredu, ar seiliau 
safadwy, eu bod mewn cyflwr grasol, 

Yn sicr mae yn ddyled&wydd ar y duwiolion i 
greda yn y tywyllwch, a thra fyddont yn parâu ya 
y tywyllwcb, mewn un ystyr ; hyny yw, pän fyddo 
golygiadau rhagluniaeth yn ymddangosyn dywyll; 
pan mae anhawsderau mawr yn ymddangos yn 
ffordd yr addewidion i gael eu eyflawni; pan nad 
*es un amgylchiad yn rhoddi un dysgwyliad ana 
gyflawniad yr addewid, ond yn onig gair yr Ar- 
gîwydd. Dyma fel yr oedd ar Moses, wrth làn j 
Môr Coch; Nid oedd im Ue iddo i obeithiaw am 
waredigaetb, ond gair Duw yu unig; ond yr oedi 



dbyGoogle 



1$ 

pob* peth yn" ymddangos yn gwbl" yn y gtyrtft- 
wyneb. Dyma fel yr oedd ar Abraham pan ÿ 
eredodd ar addewid Duw, yn unig, y byddai iàdo 
fcbo Sarah: Yr oedd pob amgylchiad yn erbyn 
.iddo obeithiaw y deuai hyny i ben, ond yn unig 
addewid Duw. Mae yr apostol, yn Beb. 11> yn 
rhoddi hanea am amryw ag oedd yn meddiannu y 
fath' ffydd fuddugoliaethus> fel ag yr oeddynt yu 
hydera yn ddiysgog yn yr Arglwydd, pan yr oedd 
pob amgylchîad ya ymddangos* yn gwbl yn eu 
herbyn; Ondyr wyf yn gobeithiaw fod pawb yn, 
gweled g wahaniaeth mawr rbwng hyn a hyderu yn 
Nuw, neu i rar gredu eu bod mewn cyflwr grasoJ, 
heb ddim goleuni ysbrydol> a'u teimladau a'u tu- 
eddiadau yn farwaidd ac ýn gnawdoj. 

Mae gan y rharhyny sydd yn annbg dynionû 
fyẃr trwy ffydd, heh ddim gôleuni ytbtydol» aa 
phrofiadau grasol>. olygiadau anghywir am natur 
gwir ffydd. Yr hyn y maent yn ddeall wrth ffydd, 
ydyw, i un gredu yn ddiysgog ei fod mewn cyflwr 
grasol. Am hyny maent yn meddwl, mai pechod 
Biawr y w i un ammeu ei gyflwr, betb bynag fyddo 
ei dymmer a'i ymddygiad, o herwydd mai pechod 
mawr yw anghrediniaetb. Ond nid yw y Bibl yn 
ein dysgu, mai hyny yw gwir ffydd, sef i un gredü 
yn ddiysgog ei fod mewn cyflwr da. Os hyn yw 
gwir ffydd, yr oedd gan y Phariseaid wir ffydd. 
Mae yr. ysgrythyrau.yn eglur ddangos, mai trwjr. 



dbyGoogle 



u 

tìydi y mae dlyn yn dgfod i gÿflẅr da, ac am hy nf 
sicr yw, mai nid eredu fod y dyn mewn cyflwr dar 
eisoes, ydyw. 

Mae ìlawer o le i ofnw pan mae' amryw yi* 
dywedyd, fod anghrediniaeth ŷn eu blino, ac yit 
acbwyn yn dfwm iawn arno, mai dyma yr hyrt 
tnaent yn ei feddwl, sef eu bod yn ammhëuus iaẁti 
am en cyflwr. Ond pan m«e dyniott mewn agwedd 
farwaidd, ac heb brofi gweithiediadatf graaryn eu 
eyflwr, ond mewn raesur mawr dan lywodraeth eu 
tracbwantau, a thymmer groes i dymmer lesu 
Grisr, mae yn addas iawn iddynt ofni eu bod roewn 
cyflwr drwg. Nid oes ganddynt i*n saii gyfreith- 
lawn i fod yn hyderus ani eu cyfìwr. Mae mor 
aumhossibl i fod gobaith bywiol, neu wir hyder 
mewn nerth a dysgleirdeb yn ein cyflwr, yn yr ara~ 
gylchiadau hyn, ag y byddai cadw galeuni mewn 
ystafell ar ol i r r ganwyft fyned allan; neu gadw 
dysglaer oleuni yn yr awyr ar oli'r haul fachludo. 
Yn ol y graddau y byddo tywyllweh a inarweidd- 
drà ysbryd a chwantau péehaduros yn enniU tiryn 
ein cyflwr, bydd hyder grasol a sanctaidd yn sicr 
o golli tir. 

Nid yw yn anaddas i rai ofni am eu cyflwr, tra 
byddont fel hyn mewn ystâd o ddirywiad; ond yn 
weddus iawn i'r cyfryw ofni eu bod mewn cyflwr 
diras. Mae yn gyson â threfn ddoeth a thrugarog 
Duw i adael, hyd yn nôd i'w anwyl blaot ei bua, 



dbyGoogle 



15 

ira yn yr agwedd alarus yma, i ofni nad ydynt yn 
tneddiannu gwir ras. Yr ofn yma sydd yn eu cadw 
raewn mesur rhag rhoddi rhwysg i'w trachwantau, 
ac yn eu cynhyrfu i ofalu am iechydwriaeth eu 
heneidiau. Mae Duw wedi sefydlu yn ddoeth, pan 
fyddo cariad yncodi ynyrenaid mewn gweìthred- 
iad gwresog, y bydd i ofn caethiwus golli y dydd 
a fFoi: oblegid ni bydd aehos y pryd hwnw am ofn. 
Cariad, fel ^gwyddor fwy-ardderchawg yn ei natur, 
a tierthol yn ei gweithrediad, a gymhell yreriaid i 
bob dyledswydd. Ond pan fyddo cariad yn oeri, 
bydd ofn caethiwus yn ymgyfodi, Pan mae cariad 
yn yr eiraid yn adfeiliaw, mae llygredd yn ennill 
tir, ac ofn a thywyllwch yn sicr o ganlyn : ond pan 
mae cariad yn adfywiaw, mae llygredd yn colli y 
dydd/a gobaith fanctaidd a hyder grasol yn cyfodi 
yn yr enaid, ac pfn caethiwus yn gorfbd ffoi, 
Cariad yw yr ysbryd mabwysiad, neu y tuedd mab- 
aidd, <ag y mae yr Ysbryd Glân yn ei weithredu yn 
y çyflwr; a phan mae hwn yn adfeiliaw, nen yn 
colli y dydd, mae ysbryd caethiwed, neu ofn gwas- 
aidd, yn sicr o ddyfod i mewn. A phan fyddo. 
cariad, neu ysbryd mabwysiad yn grýf, mae yn 
gyru ysbryd caethiwed, neu ofn gwasaidd ymaith yj| 
llwyr. (S Nid oes ofn mèwn cariad, erthr mae per- 
ffaith gariad yn bwrw allan ofn; oblegid y mae i 
ofn boenedigaeth. A'r hwn sydd yn ofni ni pher* 
ffeithiwyçt mewn cariad." 1 loan 4. 1§. 



dbyGoogle 



16 

AmTiyny, pan y byddo cariad y credadyn«weÄ 
-oeri, a'i dymmer yn farwaidd acyn gysglyd, heb 
ddim awcb yn ei ysbrj'd at bethau Duw, ei chwant- 
au a'i lygredigaethau yn dechreu ennill y dydd, 
nid yw ond yn gwbl ofer iddo edrych iddo ei hun, 
i ymofyn am seiliau i gredu ei fod yn meddiannu 
gwir ras. Tra byddo yn aros yn y cyflwr galarus 
Wn, mae yn llwyr anmhossibl iddo gael ynddo ei 
burí seiliau i gredu fod gauddo wir ras. Ei waith 
priodol yn awr, yw niyned at Grist, yn bechadur 
euog a thruenus, fel y waith gyntaf erioed. Mae 
yn ymddangos.mai.yn debyg i'r un modd y mae 
i gredadyn ddyfod ailan o ystâd o ddirywiad a 
chysgadrwydd ysbryd, agy mae i bechadur ddyfod 
i ystàd o ras ar y cyntaf. Nid trwy edcych iddo ei 
hun, am seiliau o'i ras, ond trwy ddyfod yn deim- 
ladwy o'i gyflwr gresynol a thruenus, ac ar alwad 
yr efengyl i gredu yn Nghrist am iechydwriaeth. 

Nid ffydd, ond rhyryg, yw i ddyn gredu fod ei 
gyflwr yn dda, neu fod-ganddo wir ras, pan mae yn 
y tywyllwch, heb brofi dim o weithrediadau grasoi 
yr Ysbryd Glân ar ei enaid. Pan mae yn ddifater 
am ddyledswyddau crefydd^l, neu raewn dyled- 
.swyddau yn ddifater am gael gwir fwynâad o Dduw; 
neu yn ddifater om rodio yn allano), er clód a go- 
goniant i Dduw; neu yn byw tan lywodraeth rh)*w 
chwant pechadurus, nis dichon fcd gwir hyder ynt 
íyw yn ei,gyflwr. Pa fainjt bynog o dangnefedd a> 



dbyGoogle 



17 

déichon dyn ei ga«l yn y cyflwr yma, sicr yfly 
Bad tangnefedd yn yr Ysbryd Glân ydyw. Mae 
ef yn Ysbryd glâií a sanctaidd; ac mae ei dang- 
nefedd yn sanctaidd, ac yn lueddu at sancteidd- 
rwydd. Onid oes genym le inawr i ofni fod llawer 
yn ein gwlad yn twyllaw eu hunain yn ecbrydus? 
Mae rhai yn hyderus iawn am eu cyflwr o her- 
wydd eu bod yn meddwl fod ganddynt lawer o 
rinweddau, a'u bodyn foesol a dichlynaidd yn eu 
rhodiad, heb un gradd o wir oleuni yn eu raeddwl. 
Mae ereiü yn fawr iawn jàros athrawiaethau gras: 
— pan y maent yn clywed ýr athrawiaethau gogon- 
eddns hyn, sef Etholedigaeth, Prynedigaeth neill- 
duol, Parâad mewn Gras, 8cc. yn cael eu pregethu, 
maent yn dangos arwyddion eu bod yn gwbl wrth 
eu bodd. Ond nid oes fawr o arwyddion bod eu 
tymmerau wedi eu sancteiddio, neu eu rhodiad yu 
cael eiffurfio wrth air Duw. 

Nid y w yn un sail bod gan ddynion wir ras, em 
bod yn dra-hyderus am eu cyflwr. Pa mor fynych 
yr ydym wedi gweled rh a i yn orfoleddus iawn, ac 
yn dywedyd yn y modd mwyaf diofn am eu hawl 
yn Nuw a ? i iechydwriaeth, ac wedi hyny yn dangos 
yn fuan eu bod yn llwyr amddifaid o wir raa! Nid 
yw y rhagrithiwr mor dueddol i ofni am ei gyflwr 
a g y w y g wir gredadyn. Nid oes gan y rhagrith- 
iwr yr un adnabyddiaetb o ddallineb a thwyll ei 
galon, ag sydd gan y gwir sant. Nid yw y diafol 
C 

Digitized by VjOOQLC 



18 

chwailh, yn ymosod cymaint ar obaith y rhagrith» 
iwr ag ar obaith y gwir gredadyn. Mae gan y 
diafol efyniaeth mawr at obaith y gwir gnedadyn, 
nid yn unig am ei fod yn tueddo yn fawr i'w gysur 
a'i ddyddanwcb, oitd hefyd mae yn sanctaidd ao 
yn nefol yn ei natur, yn poraw y galon, ac yo tu- 
eddu at bob gweithred dda. Ond nid oes dim ya 
weü wrth fodd y diafol, ua gwag hyder y rhagrith« 
iwr: oblegtd nid oes un peth yn tueddu yn fwy ì 
sefydlu ei lywodraeth ya ei enaid. Am byny 
dichon rhagrithiwr gadw ei wag hyder holt ddydd» 
jan ei fywyd, heb i Sata» wneuthur aa ymosodiad 
arno. Ond mae Ue i feddwl, nad oes un gwir 
Gristion nad y w y diafol yn aml yn ymosod ar ei 
obaith. Yr oedd y diafoJ mor ëon, ag y darfu 
iddo ymosod ar Grist ei hun : " Os Mab J>uw wyt 
ti:" ac nid yw y gwas yn fwy na'i arglwydd. Ofc 
felly y temtiodd y Pen usawr, a yw yn rhyfedd 
jddo demtio yr aetodau ì 

Yn mhellach, nid oes gan y rbagritbiwr yr un 
olwg ar lygredd ei galon ei hu», ag sydd gan y gwir 
gredadyn. Mae gan y gwir Gristion fil mwy i 
wneuthur â llygredd ei galon, nag sydd gan y rhag- 
rithiwr: ac am hyny mae Hygredd ei galon, a 
phechadurusrwydd ei fuchedd, yn ymddangos iddo 
yn eu Uiw atgas a ffiaidd eu liunatn. Y maent 
weithiau yn ymddangos yn dra-dychrynllyd i'w 
plwg. Mae yn beth rhyfiedd yn ei olwg, yn aml, 



dbyGoogle 



19 

y difctura fod pétb gras, lle mae cymaint o lygredd. 
Ond mae gwag hyder y rhagrithiwr, fel gorchudd 
ar ei ìygredd; am hyny mae yn ymddangos ya 
lân yn ei olwg ei hoti. 

Nis geHir dywedyd bod dynion yn ymadael ft 
Chrtst> ac yn gwneuthur Critt o'u profiarìau, paa 
y maent yn eu defnyddiaw i fod yn dystion o'u 
gras: Nid oes dim tystion ereill o ras iV cael. 
Ond pan raae dynion yn gwwenthur cyfiawnder o'u 
profiadau; ac yn lle cadw eu golwg.ar ogoniant 
Duw, ac ardderchogrwydd Iesu Grist, yn edrych ar 
ryw rinweddau ynddynt eu hunain, mae yn sicr eu 
bod yn gwneuthur Crist, neu ryw beth na ddylent, 
o'u profiadaUé Mae y rhai'n yn edrych yn uchel 
ar eu profiadau, ac yn falch o'r pethau mawr sydd 
wedi dyfod i'ẃ cyfarfod, a'r pethau mawr y maent 
wedi eu gẅneuthur; ac yn ymwenieithiaw iddynt 
eu hunain, bod y pethau hyn yn ymddangos mör 
hardd yn ngolwg Duw, ag y nntent yn eu golwg eu 
hunain; pan, mewn gwirîonedd, nrdoesdira y mae 
Duw yn ei fBetddmw yn fwy, Hyn yw byw ar 
brofiadau, yti lle ar Grist; ac nis gaü fod un peth 
yn fwy atgas yn ngolwg yr Arglwydd. 

Dichon fod liawer un y n barod i ddy wedyd erbyn 
hyn, Nid wyf yn cael ond ychydig iawn o gysnr a 
boddlonrwydd am fy nghyflwr: yr wyf yn ofni yn 
fynych fy mod yn amddifaid o wir ras, ac nad oes 
genyf hawl yn mendithron y cyfammod newydd. 

Digitized by VjOOQLC 



Yr wyf yn dymunaw cael gwybod, pa fodd mae-f 
mi gael gwir gysur a boddlonrwydd, ar seiliau saf* 
adwy, fy mod mewn cyflwr grasol ? — Mae yn ddi~ 
ammheuol ei fod o'r pwys mwyaf i chwi gael bodd» 
lonrwydd am hyn. . Ac mi gâf yn bresennol ym- 
drechu i roddi i chwi rai cyfarwyddiadau ya 
nghylch y mater pwysig yma. 

Gwyliwch dreuliaw eich amser mewn achwyn- 
iadau dilês, .yn lle bod yn ymofyn am nerthoi 
weithrediad^u gras yn eich enaid^ yr byn yn ddiau» 
yn benaf, yw çìch dyledswydd. Achwyniadau di- 
lesâad a digalou, a galar oblegid catedrwydd eu 
caion, a marweidd-dra eu hysbryd, ydywagossyW 
wedd y brofles mae rhai yn ei wnepthur» Ar ol 
dywedyd llawer yn eu herbyn eu.bunuin, a dwy.n 
llawer o ddadleuon i brofi nad ydyotyn meddiannu 
^wir ras, maent yn meddwl eu bod wedi cyflawni 
eu dyledswydd. Ond mae y pethau hyn yn gwbl 
groes i fy wyd o ffydd. Mae yn sicr fod yn- fudd- 
iol i ni, pan byddom raewn cyfyngder ysbryd, 
niewn modd gonest,. agor ein meddyliau wrth ry w 
gyfaill a fyddo yn meddu tafod y dysgedig, i le£- 
aru gair mewn pryd wrth enaid diffygioJ : A di#- 
ammeu hefyd y gall fod yn fuddiol iawn i ni ddy- 
^iredyd ein profiadau, megys ger bron Duw, mew.n 
cymdeithasau neillduol, gyda ein brodyr a'n chwi- 
orydd crefyddol: Ond i rai fod bob amser yn 
llenwi eu meddyliaa a'u tafpdau âg r achwyniadaaai 



dbyGoogle 



21 

dadleuon yn erbyn eu hunain, hei> ymdrechu i 
. gymmysgu â ffydd yr hyn mae y gair y* ei ddy- 
wedyd er eu cysur a'u dyddanwch, sydd yn ym- 
ddygiad hollol feius, a chroes i natur gwir ras. 
Etto mae llawer yn ymfoddlooi yn y fath arfer- 
iadau, fel pe byddai llawer a wix grefydd yn 
gynnwysedig ynddynt, 

Ond pwy fantais sydd o'r holl bethau ymaf 
Pa beth ennillodd Sion wrth ddywedyd, " Yr Ar- 
glwydd a'm gadawodd, a'm Duw a'm anghofiodd ?" 
Neu pa beth yr ennillodd Iacob wrth ddywedyd, 
" Cuddiwyd fy ffordd oddiwrth yr Arglwydd^ a'in 
barn a aeth heibio i'm Duw !" Yn ddiau yr oedd 
eu barn yn anghywir. Pa fodd yr oedd Dafydd 
yn cynhyrfu ei huo i oheithiaw yn yr Arglwydd, 
pan yr oedd yn teimlaw rbyw duedd i anobeithiaw. 
Ar ol dywedyd, megys mewn anobaith, " Pahani 
yr anghofiaist fi? Paham y rbodiaf yn alarus trwy 
orthrymder y gelyn?" mae yn fuan megys yn ei 
geryddu ei hun: " Paham y'th ddarostyngir, fy 
enaid, a phaham y terfysgi ynof? Ymddiried yn 
Nuw, canys etto y moliannaf ef, sef iechydwriaeth. 
fy wyneb a'm Duw." Pa. 42. 9, 11. 

Rhaid i nigan hynŷ ddywedyd wrtíì yr achwyn- 
wyr digalon yma, fel y dywedodd yr Arglwydd 
wrth Iosuah, " Cyfod, paham yr ydwyt yn goc* 
wedd fel hyn ar dy wyneb?" A ellwch chwi welìâ'u 
eich cyflwr trwy gwyno ei fòd yn ddrwg? Nidjtif 

ca * 

■ 



eîch achwymâdàu yn tueddu, yn y mesur llèiàfj. 
i'ch dwyn i sefyjlfa welh Nid yw cwyno ya unig,. 
eich bod yn amddifaid o faddeuant pechodau, yn« 
foddion wedi eu sancteiddio i chwi gael raaddeu- 
ant pechodau. Nid ydyoh yn ymddwyn felly 
mewn pethaa naturiol. Pan y byddoch. mewn< 
cyfyngder, nid ydych yn ymfoddloni drwy gwyno» 
ac aehwyn yn «nig; ond drwy ddefnyddio pob- 
moddion addas, ac ymegnîaw i ddyfod allan o'ch 
cyfyngder. Pe byddai arnoch ddiffyg am ryw,- 
beth pertfeynol ì't bywyd yroa, ni foddloneoh eioh- 
hunain byth drwy gwyno< yn unig bod arnoch 
eisieu y cyfryw beth; ond drwy ddefnyddio y 
tnoddion a fyddai yn' ymddangps debycaf i'éh< 
dwyn mewn. tneddiant o hono : Pa fainfc mwy y 
-dylech ymegnîaw yn sanctaûid, a defnyddio y 
moddion y raae Duw wedi eu sefydlu tuag atgaeh 
cysur i'ch heneidiau. 

Peidiwch ag yragynghori yn unig â'ch calonau; 
eich hunain. Pa beth y mae gair Duw yn ei ofyn 
íoddi wrthych yn eich sefyllfa bresennol? Onid 
bjwiogrwydd ysbryd, a phob diwydrwydd yn yr» 
ymarferiad o'r raoddion a sefydliwyd er eich gwar- 
fcdrgaeth ? Cyfyngder, os na bydd yn anobeithio), 
sydd yn ddiau yn galw am ymega'iad i ddyfod allan 
fc hono. Os yẁ eich cyflwr yn anobeithiol, pa< 
feeth a dâl i chwi gwyno ? Ond os nad ydy w, pabam» 
Jt jdých yn ymroddi i ddigalondid -l Mae eio- 



dbyGopgle 



23 

Bfiachawdẁr yn eîn dysgu, fod "teyrnas nefóedäî 
yn dyoddef trais, ac mai treiswyr sydd yn èî 
ohipio hi." Mat; 11. 12. Mae ein Harglwydd yh: 
meddwl trais ysbrydol^ sèf ymegmad sanctaidd ác 
efengylaidd, i gael rhan a hawl yh mendithion 
ysbrydol y deyrnaŵ» Cymhwyswch hyn at eich. 
cyflwr eich hunain. A ydych chwi mewn dyfn- 
deroedd o ammheuon ac ofnau, heb wybod pa beth 
yw eich cyflwr?- A ýdych mewn tristwch raawr o 1 
eisieu gwybod bod genych hawl iY maddeuant sýdd 
gyda Duw? A ýdych yn caeLeich terfysgu i fynu 
ac i lawr rhwng gobaith ac ofnau, heb brofi nem— 
awr o dangnefedd, dyddanwch, na sefydliad? 
Faham yr ydych yn gorwedd ar eich hwynebau? : 
Cyfodwcb, gwiliwch, gwedd'íwch, darllenwch, my~ 
fyriwch, gwrthwynebwch eich chwantuu pechad— 
uras, eich diogi, a'ch musgrellni ysbrydol;. glyn- 
wch wrth orsedd gras> yn ddirgel ac yn gyhoedd- 
us: — dyma y ffordd i dieisiaw teyrnasnefoedd — y. 
fath dreiswyr a hyn sydd yn-ei chipio hi. Nid yw 
y pethau hyn, ynddynt eu hunain, yn heddwch, 
D&g yn sicrwydd, ond y moddion mae Dtfw wedi 
eu trefmi i gael gafael ar heddwch asierwydd., 

Pa beth,.gan hyny,,yw yr addysg sydd yn bri^ 
od&l i'ŵ rhoddi i eneidiau yn y cyfiwr hwn ? Ytt; 
ddiau yr hyn ag y mae yr apostol yn ei roddi: — 
" Byddwch ddiwyd i wneuthur eich galwedigaeth^ 
a?ch*hetholedigaeth yn sicr/ , Ond pa fodd y maei 



*í wneuthur hyní Mae yr apostel yir eín cyfar- 
wyddaw^ " A hyn yma hefyd, gan roddi cwbl ddi- 
wydrwydd^chwanegŵch at eicbffydd, rinwedd; ac 
at rinwedd, wybodaeth \ ac at wybodaeth» gym- 
medrolder; ac at gymmedrolder, amynedd;. ac at 
amynedd, ddttwioldeb; ac at dduwioldeb, garedig- 
rwydd brawdol ; ac at garedigrwydd brawdol, 
gariad. Canys os y w y pethau hyn genycb, ac yn 
aml hwynt, y maent yn peri na byddoch na segur, 
na diffrwyth y'ngwybodaeth ein Harglwydd Iesa 
Grist." — Gwelwn yma, yn eglur, mai trwy roddi 
cwbl ddiwydrwydd i chwanegu y naiil raa at y Hall, 
ac i amlâu eu gweithrediadau, mae i ni wneuthur 
ein galwedigaeth a'a hetholedigaeth yn. sicr. Ac 
mae yr apostol yn chwanegu, " Canys felly ya 
helaeth y trefnir i chwi fynediad i raewn i dragy- 
wyddol deyrnas ein Harglwydd a'n Hachubwr Iesii 
Grist." Wrth yr helaeth fynediad i mewn yma^ 
mae yr apostol yn meddwl, nid yn unig helaeth fy- 
nediad i mewn î ddyddanwch nefol yn y diwedd*, 
ond helaeth fynediad i mewn i fwynâad cysnrus a 
boddlonol o fendithion ysbrydol teyrnas lesu Grist 
yn y byd yma. Mae yn dy wedyd am y dyn nad 
ydy w yn rhoddi pob diwydrwydd yn y pethau hyn, 
ei fod yn " ddall, heb weled yn mhell, wedi gollwng 
dros gof ei lanâu oddiwrth ei bechodau gynt." 
Jŵae hyn yn ddiamuieu yn goiygu ei fod yn y ty- 
wyllwch a u ei gyflwr, ac Mìy yn gwbl ddigy.sur^ 
Gwei 2 1 j í.U i. tè, 12. 

Digitized by VjOOQLC 



25 

Dyma y cyngbor a'r cyfarwyddyd mae yr Ys* 
bryd Glàn yn eglur roddi, i'r dyben i ni gael bodd- 
lonrwydd am.ein cyflwr. Ac nis dichon neb gael 
boddlonrwydd aua ei gyflwr, ar seilian safadwy, na 
gwir ddyddanwch i'w enaid, raewn un ffordd araU» 

Ond fe allai y dywedwcb, Yr ÿdym mor farW- 
.aidd a dideimlad, a chymaint dan rym ein llygredd, 
a themtasiynau, fel nad allwo, yn y modd yma, 
weithredu yn rasol. Ond a ydych chwi yn rhoddi 
pob diwydrwyddí A ydych yo ddiwyd bob amse*, 
yn mhob ffordd mae Duw wedi ei sefydlu, yn du^ 
fewnof àc yn allanol, yn ddirgel ac yn gyhoeddus, 
i'r dyben hwn ? A ydycb yn astudio, my fyrio, gwil- 
jp, hebesgeuluso un cyfleusdra, cadw eich calonau, 
fcoli eich hunain, dianc rhag temtasiynau, a phob 
peth a fyddo yn tueddu i oeri, neu i attal gweith- 
rediadaa grasî A ydych yn amlâu y pethau hynf 
Och, fe ddichon nad oe& genych ddira tuedd at y • 
pethau hyn — ni fynwch ymadael â'ch esmwythdra 
cnawdol — nid ydych yn ewyllysiaw croeshoelio 
^ich nwydau.llygredig. Ond mae yn rhaid i chwi 
roddi pobdiwydrwydd yn y pethau hyn; ac onide, 
rhaid i chwr foddloni i dreuliaw eich boU ddyddiau 
mewn tywyllwch, amroheuaetH, a galar. 

Fel hyn yn fynych mae dynion yn colli y dydd. 
_Yn aml clywn ddynion yn cwynaw ac yn galaru 
4 oblegid llygredd ac ynfydrwydd eu calonau yn y 
.bore a'r hwyr, ac etto yn rhoddi eu hunain ym 



dbyGoogle 



àgorfed i bob temtasiynau drwy gydol ÿ cíyddí, 
heb na gwyliadwriaeth na gweddi. Ai y raodd 
yma mae.rboddi pob diwydrwydd? Ax dyma y 
ffordd i ûi wetthiaw aliao eio hiechydwriaeth trwy 
©fh a dychryn? Onid allwii yn fynych weled pro* 
ffeswyr yo ymibddloBÎ mewn balchder, digter, cen- 
figen, diogi ysbrydol; bỳdolrwydd, a pbettrau try- 
ffelyb, ac yn byw yii yr esgeulusiad eglur o 
ddyledswyddau gorphwysedig arnynt; ac etta yn 
cwynaw eu bod yn ddigysur ac yn dra ammhënus 
am eu cyflyrau. Ac fe ddichon y byddant, yn eu 
meddwl, yn barod i feiaw ar eu gweiûidogton, o 
achos nad ydynt yn llefaru y pethau hyny ag y 
fyddai yn eu cysuro. Ond na atto Duw i neb llef- 
aru cysur iddynt, tra yn yr egwedd hon, nag iddynt 
hwytbao beidio ag ofni eu bod mewti cyflẁrŵwgf 
Na atto Duw iddynt lefaru heddwch iddynt ett 
hunain ! Nid oes dim gwir beddwch yn perthyû 
iddynt yn awr, Nid gwiw i'r cyfryw edrych yn 
hresennol i ymofyn am gysur oddiwrth aftghyfne- 
widioldeb cariad Duw, sicrwydd y cyfammoti 
newydd, parâad mewn gras, 8cc. Eu holl gysur yt* 
bresennol y w, bod yr Arglwydd yn galw amynt yn 
drugarog, fel pecbadurraid euog a throenus, i gredu 
y'Nghrist am fywyd ac iechydwriaeth. Mae gan- 
ddo lais neillduol yn y gair at wrthgüwyr : € * Ym- 
chwelwch, feibion gwrthnysig, a mi a iachâf eich 
gwrthnysigrwydd chwi." Ier. 3. 23.- -* Meddy$- 



dbyGoogle 



27 

íniaethaf eu hymchweliad hwynt, caraf lìwynt yn 
rhad: canys trodd fy nig oddi wrtho." Hos. 14. 4» 
— — S€ Ond ti a buteiniaist gyda chyfeillion lawer; 
ctto dychwel ataf fi." ler. S. 1.—" Ei ffyrdd a 
welais, a mi aii iachâf ef: tywysafef hefyd, ac ad- 
feraf gysnr iddo, ac i'w âlarwyr " Esa. 57. 18. 
Mae anfeidrol radlonrwydd yn yr addewidion a'r 
galwedigaethau hyn — maent yn rhoddi calondid 
rnawr i'r enaid sydd yn deimladwy o*í wrthgiliad 
dirgel neu gyhoeddus, i ddychwelyd at Dduw: ao 
ar ol dychwelyd ato, a chredn y'Nghrist, gyda 
golwg newydd, gymhwysiadol, ar rinweddau ei 
waed a'i eiriolaeth am dderbyniad, gall dynu cysur 
a dyddanwch oddiwrth aoghyfnewidioldeb cariad 
Duw, sicrwydd y cyfammod gras, 8cc. ond nid cyn 
hyny. Mae He i ofni, fod rbai sydd mewn tymmep 
farwaidd, gysglyd, a than lywodraeth eu chwantau 
pechadurns, yn cymeryd rhyw fath o gysur yn y 
pethau uchod; ond mae yn sicr mai nid gwir gysur 
yw, ond cysur twyllodrus. Obiegid mae y gwir 
gysur, sydd yn tarddu oddiar iawn olwg ar y pethau 
hyn, yn tueddu mewn modd grymmusi sançteiddio 
a phuro yr enaid, megys ag y mae Duw yn bur. 

At y diwydrwydd hwn, gan hyny, mae yn rhaid 
î'r enaid ddyfod, ag sydd am gael ei wared allan o 
gyílwr o ofnau, tywyllwch, ac ammheuon, i fwynâu, 
byder sanctaidd, a gorfoledd hyfryd yn yr Ar- 
glwydd* Rhaid i esgusodÌQn ofer gael eu gadael 



dbyGoogle 



28 

heibio; ac onidê, ni cheir dim gwir dangnefedd á 
gorfoledd. Cawn siampl npdedig o hyn y'ngbyflwr 
yr eglwys, Can. ó. 2, — 8. Mae hi yn gysglyd; ac 
nid oes ynddi duedd i gymdeithasu â'i phriod, er ei 
fod, yn y modd mwyaf serchiadol, yn galw arni i 
gymdeithasu âg ef. Mae hyn yn peri iddi ÿmes- 
gusodi: " Diosgais fy mbais/' medd hi, " pa'fodd 
y gwisgaf hi? golchais fy nhraed, pa fodd y diwynaf 
hwynt?" Am hyny mae ei phriod yn myned ym- 
aith, ac yn ei gadael mewn cyflwr tywyll, digysur, 
Ond pa beth y mae hi yn ei wneuthur yn ei gofid 
a'i thristwch ? A ydyw hi yn gorwedd i lawr mewn 
diogi a musgrellni ? neu a ydyw yn ymesgüsodi ei 
hun feWr bláen ? Nag ydyw; ond mae yn cyfodi, 
ac yn /modd mwyaf gwresog, yn,myned i ymofyn 
am ei hanwylyd. -Mae yn rhoddi pob diwydrwydd 
i gael gafael arno; ac ni fu ei bymofyniad ddim yn 
ofer, ond hi a'i cafodd. Yr un raodd rhaid i bawb 
wneuthur ag sydd am fyw y'nghymdehhas melus â 
lesu Grist, ac mewn gpleuni a boddlonrwydd o'i 
hawl yn mendithion y cyfammod gras. Nis dichon 
gwir heddwch a diogi ysbrydol gyd-drigo yn yr 
. i\n enaid. 



PIWEPP. 



fiala: argrajfedig gan R, Saiindcrson* 

tDigitized by GoOgLC 




dbyGoogle 



dbyGoOgll 



dbyGoogle 



dbyGoogle 



